AMARASO 


Gutsindishirizwa mu buntu n'ubuntu bwayo binyuze 
mu gucungurwa kari muri Kristo Yesu: Uwo Imana 
yiyemeje kuba impongano kubwo kwizera amaraso ye, 
gutangaza gukiranuka kwe kubabarirwa ibyaha 
byashize, kubwo kwihangana kw'Imana; Ndavuga, 
muri iki gihe, gukiranuka kwe: kugira ngo abe intabera, 
kandi atsindishirize uwizera Yesu. Abaroma 3: 24-26 


Na we ati: "Wakoze iki?" ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe 
rirampamagara hasi. Noneho wavumwe ku isi, wafunguye 
umunwa kugira ngo wakire amaraso ya murumuna wawe mu 
kuboko kwawe; Itangiriro 4: 10-11 


Ariko inyama n'ubuzima bwazo, ari yo maraso yayo, ntuzarye. 
Kandi rwose nzakenera amaraso yawe yubuzima bwawe; 
nzabisaba ukuboko kwinyamaswa zose, no kuboko kwabantu; 
kuboko kwa murumuna wa buri muntu nzakenera ubuzima 
bwumuntu. Umuntu wese wamennye amaraso y'umuntu, 
amaraso ye azamenwa n'umuntu, kuko mu ishusho y'Imana 
yaremye umuntu. Itangiriro 9: 4-6 


Rubeni arababwira ati: "Nta maraso yamenetse, ahubwo 
mumujugunye muri iki cyobo kiri mu butayu, 
ntimurambikeho ikiganza; kugira ngo amukure mu maboko, 
kugira ngo yongere amushyikirize se. Yuda abwira 
abavandimwe be ati: "Niba twishe umuvandimwe wacu, 
tugahisha amaraso ye. Bafata ikote rya Yozefu, bica umwana 
w'ihene, binjiza ikoti mu maraso; Itangiriro 37: 22,26,31 


Rubeni arabasubiza ati: "Simbabwiye, nti:" Ntukagirire icyaha 
umwana; Ntimwumva? kubwibyo, dore n'amaraso ye 
arakenewe. Itangiriro 42:22 


Yuda ni igare ry'intare: kuva mu muhigo, mwana wanjye, 
urazamutse: arunama, yunama nk'intare, kandi nk'intare ishaje; 
Ni nde uzamukangura? Inkoni ntizigera iva mu Buyuda, 
cyangwa umushingamategeko uva hagati y'ibirenge bye, 
kugeza igihe Shilo azazira; Ihuriro ry'abantu rizaba kuri we. 
Guhambira impyisi ye ku muzabibu, n'indogobe ye ku 
muzabibu watoranijwe; Yogeje imyenda ye muri vino, 
n'imyambaro ye mu maraso y'inzabibu: Amaso ye azaba 
umutuku na vino, amenyo ye yera n'amata. Itangiriro 49: 9-12 


Kandi nibatizera ibyo bimenyetso byombi, cyangwa ngo 
bumve ijwi ryawe, ngo ufate amazi yo mu ruzi, uyasuke ku 
butaka bwumutse, n'amazi ukuramo. uruzi ruzahinduka 
amaraso ku butaka bwumutse. Kuva 4: 9 


Uwiteka avuga ati: "Muri ibyo uzamenye ko ndi Uwiteka: 
dore nzakubita inkoni iri mu kuboko kwanjye ku mazi ari mu 
ruzi, bazahinduka amaraso. Amafi ari mu ruzi azapfa, uruzi 
runuka; Abanyamisiri bazajya banywa amazi yo mu ruzi. 
Uwiteka abwira Mose ati: Bwira Aroni, fata inkoni yawe, 
urambure ukuboko kwawe ku mazi ya Egiputa, ku nzuzi zabo, 
ku nzuzi zabo, no ku byuzi byabo no ku bidengeri byabo 
byose by'amazi. guhinduka amaraso; kandi kugira ngo habe 
amaraso mu gihugu cyose cya Egiputa, haba mu bikoresho 
by'ibiti, no mu bikoresho by'amabuye. Mose na Aroni 
barabikora, nk'uko Uhoraho yabitegetse, azamura inkoni, 
akubita amazi yari mu ruzi, imbere ya Farawo no mu 
bagaragu be; n'amazi yose yari mu ruzi yahindutse amaraso. 
Amafi yari mu ruzi arapfa; uruzi runuka, Abanyamisiri 
ntibashobora kunywa amazi y'uruzi; mu gihugu cya Egiputa 
haba amaraso. Kuva 7: 17-21 


Bazavana ayo maraso, bayakubite ku mpande zombi no ku 
muryango wo hejuru w'amazu, aho bazarya. Amaraso 
azakubera ikimenyetso ku mazu urimo: kandi nimara kubona 
ayo maraso, nzakunyuraho, kandi icyorezo ntikizakubaho 
kugira ngo ndimbure, igihe nzakubita igihugu cya Egiputa. 
Uzafate agatege ka hyssop, uyijugunye mumaraso ari muri 
bason, hanyuma ukubite lintel hamwe ninkingi zombi 
kumaraso ari muri bason; kandi nta numwe muri mwe 
uzasohokera ku muryango w'inzu ye kugeza mu gitondo. 


Kuko Uwiteka azanyura kugira ngo akubite Abanyamisiri; 
kandi abonye amaraso kuri lintel, no kumpande zombi, 
Uwiteka azambuka umuryango, kandi ntazemera ko uwasenya 
yinjira mu nzu yawe ngo agukubite. Kuva 12: 7,13,22-23 


Niba umujura abonetse avunika, agakubitwa ko yapfuye, nta 
maraso azamena. Niba izuba rirashe kuri we, hazamena 
amaraso; kuko agomba gusubizwa byuzuye; niba ntacyo afite, 
azagurishwa kubera ubujura bwe. Kuva 22: 2-3 


Ntuzatange amaraso yigitambo cyanjye imigati idasembuye; 
kandi ibinure by'igitambo cyanjye ntibizaguma mu gitondo. 
Kuva 23:18 


Mose afata kimwe cya kabiri cy'amaraso, ayashyira mu 
mabati; n'igice c'amaraso yamijagiye ku gicaniro. Mose afata 
ayo maraso, ayamijagira ku bantu ati: "Dore amaraso 
y'isezerano Uwiteka yagiranye nawe kuri aya magambo yose. 
Kuva 24: 6,8 


Uzafate amaraso y'ikimasa, uyashyire ku mahembe 
y'urutambiro urutoki rwawe, hanyuma usuke amaraso yose 
munsi y'urutambiro. Uzicishe iyo mpfizi y'intama, hanyuma 
ufate amaraso ye, uyaminjagire ku gicaniro. Noneho uzice 
impfizi y'intama, ufate amaraso ye, uyashyire ku isonga 
ry'ugutwi kw'iburyo kwa Aroni, no ku isonga ry'ugutwi 
kw'iburyo kw'abahungu be, no ku gikumwe cy'ukuboko 
kw'iburyo, no ku Uhoraho. amano manini y'ibirenge byabo 
by'iburyo, kandi usuke amaraso ku gicaniro kizengurutse. 
Uzavana amaraso ari ku gicaniro, n'amavuta yo gusiga, 
uyaminjagira kuri Aroni, ku myambaro ye, ku bahungu be no 
ku mwambaro w'abahungu be, na we azezwa. n'imyambaro ye, 
abahungu be, n'imyambaro y'abahungu be. Kuva 29: 
12,16,20-21 


Kandi Aroni azamuhanure ku mahembe yacyo rimwe mu 
mwaka n'amaraso y'igitambo cy'ibyaha cy'impongano: rimwe 
mu mwaka, azayihongerera mu bisekuruza byanyu byose: ni 
cyera cyane kuri Uwiteka. Kuva 30:10 


Ntuzatange amaraso yigitambo cyanjye umusemburo; eka 
mbere igitambo c'ibirori ca pasika ntigisigara gushika mu 
gitondo. Kuva 34:25 


Azica ikimasa imbere y'Uwiteka, abatambyi, abahungu ba 
Aroni, bazazana amaraso, baminjagira amaraso hirya no hino 
ku gicaniro cyari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. 
Azayicira ku ruhande rw'urutambiro mu majyaruguru imbere 
y'Uwiteka, abatambyi, abahungu ba Aroni, baminjagira 
amaraso ye ku gicaniro. Umutambyi azayizana ku gicaniro, 
yambure umutwe, ayitwike ku gicaniro; n'amaraso yayo 
azomekwa ku ruhande rw'urutambiro: Abalewi 1: 5,11,15 


Azashyira ikiganza cye ku mutwe w'igitambo cye, maze 
abicire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kandi abahungu ba 
Aroni abatambyi bazaminjagira amaraso ku gicaniro. 
Azashyira ikiganza cye ku mutwe w'igitambo cye, maze 
abicire imbere y'ihema ry'ibonaniro, abahungu ba Aroni 
bazaminjagira amaraso yabo ku gicaniro. Azashyira ikiganza 
cye ku mutwe wacyo, abicire imbere y'ihema ry'itorero, kandi 
bene Aroni bazaminjagira amaraso yabo ku gicaniro. Bizaba 
itegeko rihoraho ibisekuruza byawe aho utuye hose, ngo 
utarya ibinure cyangwa amaraso. Abalewi 3: 2,8,13,17 


Umutambyi wasizwe, azafata amaraso y'ikimasa, ayizane mu 
ihema ry'itorero: Umutambyi azamena urutoki rwe mu maraso, 


aminjagira amaraso inshuro zirindwi imbere y'Uwiteka, 
imbere y'umwenda w'Uwiteka. ahera. Umutambyi azashyira 
amwe mu maraso ku mahembe y'urutambiro rw'imibavu 
myiza imbere y'Uwiteka, uri mu ihema ry'itorero. kandi 
azasuka amaraso yose y'ikimasa munsi y'urutambiro 
rw'igitambo cyoswa, kiri ku muryango w'ihema ry'itorero. 
Abalewi 4: 5-7 


Umutambyi wasizwe, azazana amaraso y'ikimasa mu ihema 
ry'itorero: Umutambyi azinjiza urutoki rwe mu maraso amwe, 
ayaminjagira incuro zirindwi imbere y'Uwiteka, ndetse na 
mbere y'umwenda. Azashyira amwe mu maraso ku mahembe 
y'urutambiro ari imbere y'Uwiteka, ari mu ihema ry'ibonaniro, 
kandi amena amaraso yose munsi y'urutambiro rw'igitambo 
cyoswa, kiri kuri umuryango w'ihema ry'itorero. Abalewi 4: 
16-18 


Umutambyi azakura amaraso y'igitambo cy'ibyaha akoresheje 
urutoki rwe, arushyira ku mahembe y'urutambiro rw'ibitambo 
byoswa, kandi asuka amaraso ye munsi y'urutambiro 
rw'ibitambo byoswa. Umutambyi azakura amaraso yayo 
n'urutoki rwe, ayashyire ku mahembe y'urutambiro 
rw'ibitambo byoswa, amena amaraso yayo yose munsi 
y'urutambiro. Umutambyi azakura amaraso y'igitambo 
cy'ibyaha akoresheje urutoki rwe, arushyira ku mahembe 
y'urutambiro rw'ibitambo byoswa, kandi amena amaraso yayo 
yose munsi y'urutambiro: Abalewi 4: 25,30 , 34 


Kandi azaminjagira kumaraso yigitambo cyibyaha kuruhande 
rwurutambiro; andi maraso asigaye azomekwa munsi 
y'urutambiro: ni ituro ry'ibyaha. Abalewi 5: 9 


Ikintu cyose kizakora ku nyama zacyo kizaba cyera: kandi 
nameneka amaraso yacyo ku mwenda uwo ari wo wose, 
wogeje aho yaminjagiye ahera. Kandi nta gitambo cy'ibyaha, 
aho amaraso ayo ari yo yose yazanwe mu ihema ry'itorero 
kugira ngo yiyunge n'ahantu hera, ntazaribwa: azatwikwa mu 
muriro. Abalewi 6: 27,30 


Ahantu biciye ituro ryoswa bazicire igitambo cy'ibyaha, 
n'amaraso yacyo azaminjagira ku gicaniro. Kandi muri yo 
azayitambira Uhoraho mu ituro ryose kugira ngo atambire 
Uwiteka igitambo gikabije, kandi umutambyi ni we uzamena 
amaraso y'ibitambo by'amahoro. Kandi ntuzarye ubwoko 
bw'amaraso, bwaba ubw'inyoni cyangwa inyamaswa, aho 
utuye hose. Ubugingo ubwo aribwo bwose burya amaraso ayo 
ari yo yose, ndetse n'ubugingo buzacibwa mu bwoko bwe. Ari 
mu bahungu ba Aroni, utanga amaraso y'ibitambo by'amahoro, 
n'ibinure, azagira urutugu rw'iburyo ku ruhande rwe. Abalewi 
7: 2,14,26,27,33 


Arayica; Mose afata ayo maraso, ayashyira ku mahembe 
y'urutambiro azengurutse urutoki rwe, atunganya igicaniro, 
asuka amaraso munsi y'urutambiro, arayeza, kugira ngo 
yiyunge. Arayica, Mose aminjagira amaraso ku gicaniro. 
Arayica; Mose afata amaraso yayo, ayashyira ku isonga 
ry'ugutwi kw'iburyo kwa Aroni, no ku gikumwe cy'ukuboko 
kwe kw'iburyo, no ku rutoki runini rw'ikirenge cye cy'iburyo. 
Azana abahungu ba Aroni, Mose ashyira amaraso ku isonga 
ry'ugutwi kwabo kw'iburyo, no ku gikumwe cy'ibiganza 
byabo by'iburyo, no ku mano manini y'ibirenge byabo 
by'iburyo: Mose amena amaraso ku gicaniro. Mose afata 
amavuta yo gusiga, n'amaraso yari ku gicaniro, ayamijagira 
kuri Aroni, ku myambaro ye, ku bahungu be no ku mwambaro 
w'abahungu be. Yeza Aroni, imyambaro ye, abahungu be, 
imyambaro y'abahungu be. Abalewi 8: 15,19,23,24,30 


Abahungu ba Aroni bamuzanira amaraso, yinjiza urutoki rwe 
mu maraso, ayashyira ku mahembe y'urutambiro, amena 
amaraso mu nsi y'urutambiro: Yica ituro ryoswa; Abahungu 
ba Aroni bamushyikiriza amaraso, ayaminjagira ku gicaniro. 
Yishe kandi ikimasa n'impfizi y'intama kugira ngo atambwe 
ibitambo by'amahoro, byari iby'abantu: abahungu ba Aroni 
bamushyikiriza amaraso, ayaminjagira ku gicaniro hirya no 
hino, Abalewi 9: 9,12,18 


Naho inyoni nzima, azayifata, n'inkwi z'amasederi, umutuku, 
na hysopi, maze abijugunye hamwe n'inyoni nzima mu 
maraso y'inyoni yiciwe hejuru y'amazi atemba: Kandi 
umutambyi azabikora fata amwe mu maraso y'igitambo 
cy'ubwinjiracyaha, umutambyi azayashyire ku isonga 
ry'ugutwi kw'iburyo k'umuntu ugomba kwezwa, no ku 
gikumwe cy'ukuboko kwe kw'iburyo, no ku rutoki runini 
rw'ikirenge cye cy'iburyo: Mu yandi mavuta asigaye mu ntoki, 
umutambyi azashyira ku isonga ry'ugutwi kw'iburyo k'umuntu 
ugomba kwezwa, no ku gikumwe cy'ukuboko kwe kw'iburyo, 
no ku rutoki runini rw'ikirenge cye cy'iburyo, ku maraso 
y'igitambo cy'ibyaha: Kandi azica umwana w'intama 
w'igitambo cy'ibyaha, umutambyi na we afate amwe mu 
maraso y'igitambo cy'ibyaha, ayashyire ku mutwe w'ugutwi 
kw'iburyo ugomba kwezwa. , no ku gikumwe cy'ukuboko kwe 
kw'iburyo, no ku kirenge kinini cy'ikirenge cye cy'iburyo: 
Kandi umutambyi azashyira amavuta ari mu kuboko kwe ku 
mutwe w'ugutwi kw'iburyo ugomba kwezwa, no kuri 
igikumwe cy'ukuboko kwe kw'iburyo, no ku kirenge kinini 
cy'ikirenge cye cy'iburyo, ahakorerwa amaraso y'igitambo 
cy'icyaha: Kandi azafata inkwi z'amasederi, na hysopi, 
umutuku, n'inyoni nzima, na ubibike mumaraso yinyoni 
yishwe, no mumazi atemba, hanyuma uyaminjagire inzu 
inshuro zirindwi: Kandi azahanagura inzu namaraso yinyoni, 
namazi atemba, ninyoni nzima, hamwe na ibiti by'amasederi, 
hamwe na hyssop, hamwe n'umutuku: Abalewi 14: 
6,14,17,25,28,51,52 


Azafata amaraso y'ikimasa, ayaminjagira urutoki ku ntebe 
y'imbabazi iburasirazuba; kandi imbere y'intebe y'imbabazi 
azaminjagira amaraso n'urutoki inshuro zirindwi. Hanyuma 
azica ihene y'igitambo cy'ibyaha, ari icy'abantu, azane 
amaraso ye mu mwenda, kandi akore ayo maraso nk'uko 
yabigenzaga n'amaraso y'ikimasa, akayaminjagira ku ntebe 
y'imbabazi, na mbere. Intebe y'imbabazi: Azasohokera ku 
gicaniro kiri imbere y'Uwiteka, amuhongerere. Azafata 
amaraso y'ikimasa, n'amaraso y'ihene, ayashyire ku mahembe 
y'urutambiro ruzengurutse. Azaminjagiraho amaraso n'urutoki 
rwe inshuro zirindwi, arayahanagura, kandi azezeza umwanda 
w'Abisirayeli. N'ikimasa cy'igitambo cy'ibyaha, n'ihene 
y'igitambo cy'ibyaha, bazanywe n'amaraso yabo kugira ngo 
bahongerere ahantu hera, umuntu azabyara adafite inkambi; 
kandi bazatwika mu ruhu uruhu rwabo, inyama zabo n'amase 
yabo. Abalewi 16: 14,15,18,19,27 


Umutambyi azaminjagira amaraso ku gicaniro cy'Uwiteka ku 
muryango w'ihema ry'ibonaniro, kandi atwikire ibinure 
impumuro nziza kuri Uwiteka. Umuntu uwo ari we wese yaba 
mu nzu ya Isiraheli, cyangwa mu banyamahanga babana muri 
mwe, barya amaraso ayo ari yo yose; Ndetse nzahanze amaso 
uwo mutima urya amaraso, kandi nzamuvana mu bwoko bwe. 
Kuko ubuzima bw'umubiri buri mu maraso: kandi naguhaye 
ku gicaniro kugira ngo impongano y'ubugingo bwawe, kuko 
ari yo maraso itanga impongano y'ubugingo. Ni cyo cyatumye 
mbwira Abisirayeli nti: Nta muntu n'umwe muri mwe uzarya 
amaraso, nta n'umunyamahanga uba muri mwe uzarya 
amaraso. Kandi umuntu uwo ari we wese yaba mu Bisirayeli, 


cyangwa mu banyamahanga babana muri mwe, bahiga kandi 
bagafata inyamaswa cyangwa inyoni zose zishobora kuribwa; 
Ndetse azamena amaraso yayo, ayatwikire umukungugu. 
Erega ni ubuzima bw'abantu bose; Amaraso yacyo ni 
ay'ubuzima bwayo: Ni cyo cyatumye mbwira Abisirayeli nti: 
'Muzarya amaraso y'ubwoko bwose, kuko ubuzima bw'inyama 
zose ari amaraso yabyo, umuntu wese uzayarya azacibwa. 
Abalewi 17: 6,10-14 


Ariko ubwambere bw'inka, cyangwa ubwambere bw'intama, 
cyangwa ubwambere bw'ihene, ntuzacungura. ni abera: 
uzaminjagira amaraso yabo ku gicaniro, kandi uzatwika 
amavuta yabo ku gitambo cyatanzwe n'umuriro, kugira ngo 
uhumurize Uhoraho. Kubara 18:17 


Umuherezabitambo Eleyazari afata amaraso ye n'urutoki rwe, 
kandi aminjagira amaraso ye imbere y'ihema ry'itorero inshuro 
zirindwi: Umuntu azatwika inyana imbere ye. uruhu rwe, 
umubiri we, n'amaraso ye hamwe n'amase ye, bizatwika: 
Kubara 19: 4-5 


Kandi uzatambire ibitambo byawe byoswa, umubiri n'amaraso, 
ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, kandi amaraso 
y'ibitambo byawe azasukwa ku gicaniro cy'Uwiteka Imana 
yawe, urye umubiri. Gutegeka kwa kabiri 12:27 


Bica ibimasa, abatambyi bakira amaraso, bayamijagira ku 
gicaniro: mu buryo nk'ubwo, igihe bicaga impfizi z'intama, 
baminjagira amaraso ku gicaniro: bishe kandi abana b'intama, 
bamena amaraso ku Uhoraho. igicaniro. Abatambyi barabica, 
biyunga n'amaraso yabo ku gicaniro, kugira ngo bahongerere 
Abisirayeli bose, kuko umwami yategetse ko Abisiraheli bose 
batamba igitambo gitwikwa n'igitambo cy'ibyaha. 2 Ngoma 
29: 22,24 


Bahagarara mu mwanya wabo bakurikije inzira zabo, 
bakurikije amategeko ya Mose umuntu w'Imana: abatambyi 
bamijagiye amaraso, ayo bakuye mu kuboko kw'Abalewi. 2 
Ngoma 30:16 


Bica pasika, abatambyi baminjagira amaraso mu biganza 
byabo, Abalewi barabahondagura. 2 Ngoma 35:11 


Ni ubuhe butumwa ubwinshi bw'ibitambo byanjye kuri njye? 
Uwiteka avuga ati: Nuzuye amaturo yatwitse y'intama, 
n'ibinure by'inyamaswa zagaburiwe; kandi sinishimiye 
amaraso y'ibimasa, cyangwa y'intama, cyangwa ihene. Yesaya 
1:11 


Arambwira ati, Mwana w'umuntu, ni ko Uwiteka Imana ivuga. 
Aya ni yo mategeko y'urutambiro ku munsi bazayakoreramo, 
bature ibitambo byoswa, kandi baminjagire amaraso. Uzavana 
amaraso yacyo, uyashyire ku mahembe ane yacyo, no ku 
mpande enye z'umudugudu, no ku rubibe ruzengurutse, bityo 
uzeze kandi uzeze. Ezekiyeli 43: 18,20 


Ariko abatambyi b'Abalewi, abahungu ba Zadoki, 
bagumishaga ahera hanjye igihe Abisirayeli bayobye, 
bazanyegera kugira ngo bankorere, kandi bazahagarara imbere 
yanjye kugira ngo bampa Uhoraho. ibinure n'amaraso, ni ko 
Uwiteka IMANA avuga: Ezekiyeli 44:15 


Umutambyi afata amaraso y'igitambo cy'ibyaha, ayashyire ku 
nkingi z'inzu, no ku mpande enye z'umuturirwa w'urutambiro, 
no ku marembo y'irembo ry'urukiko rw'imbere. Ezekiyeli 
45:19 


Bakimara kurya, Yesu afata umugati, arawuha umugisha, 
arawumena, awuha abigishwa, ati: "Fata, urye; uyu ni umubiri 
wanjye. Afata igikombe, arashimira, arabaha, ati: 'Nimunywe 
mwese; Kuberako aya ari amaraso yanjye yisezerano rishya, 
yamenetse kuri benshi kugirango bababarirwe ibyaha. Matayo 
26: 26-28 


Bakimara kurya, Yesu afata umugati, arahezagira, arawumena, 
arabaha, ati: "Fata, urye: uyu ni umubiri wanjye." Afata 
igikombe, amaze gushimira, arabaha, bose baracyanywa. 
Arababwira ati: "Aya ni yo maraso yanjye yo mu isezerano 
rishya, yamenetse kuri benshi. Mariko 14: 22-24 


Afata umugati, arashimira, arawumanyagura, arabaha ati: 
"Uyu ni wo mubiri wanjye waguhaye: ibi ubikore unyibuke." 
Mu buryo nk'ubwo, igikombe nyuma yo kurya, ukavuga ngo, 
Iki gikombe ni isezerano rishya mumaraso yanjye, yamenetse 
kubwawe. Luka 22: 19-20 


Yesu arababwira ati: "Ni ukuri, ni ukuri, ni ukuri, ndababwiye 
yuko, keretse urya umubiri w'Umwana w'umuntu, ukanywa 
n'amaraso ye, nta buzima ufite muri wowe." Umuntu wese 
urya umubiri wanjye, akanywa n'amaraso yanjye, aba afite 
ubuzima bw'iteka; kandi nzamurera kumunsi wanyuma. Erega 
umubiri wanjye ni inyama, kandi amaraso yanjye aranywa. 
Urya umubiri wanjye, akanywa n'amaraso yanjye, aba muri 
njye, nanjye nkaba muri we. Yohana 6: 53-56 


Ko mwirinda inyama zatambwaga ibigirwamana, n'amaraso, 
n'ibintu byanizwe, n'ubusambanyi: aho nimukomeza, 
muzakora neza. Muraho neza. Ibyakozwe 15:29 


Kandi yaremye mu maraso amoko yose y'abantu kugira ngo 
ature ku isi yose, kandi yagennye ibihe byagenwe mbere, 
n'imbibi z'aho batuye; Ibyakozwe 17:26 


Ni cyo cyatumye ngutwara kwandika uyu munsi, ko ntanduye 
mu maraso y'abantu bose. Erega sinirinze kubamenyesha 
inama zose z'Imana. Witondere rero, n'ubushyo bwose, aho 
Umwuka Wera yakugize abagenzuzi, kugira ngo agaburire 
itorero ry'Imana, yaguze n'amaraso ye. Ibyakozwe 20: 26-28 


Nko gukora ku banyamahanga bizera, twanditse kandi 
twanzura ko batareba ibintu nkibyo, usibye ko birinda ibintu 
byahawe ibigirwamana, n'amaraso, no kuniga, no gusambana. 
Ibyakozwe 21:25 


Gutsindishirizwa mu buntu n'ubuntu bwayo binyuze mu 
gucungurwa kari muri Kristo Yesu: Uwo Imana yiyemeje 
kuba impongano kubwo kwizera amaraso ye, gutangaza 
gukiranuka kwe kubabarirwa ibyaha byashize, kubwo 
kwihangana kw'Imana; Ndavuga, muri iki gihe, gukiranuka 
kwe: kugira ngo abe intabera, kandi atsindishirize uwizera 
Yesu. Abaroma 3: 24-26 


Ikirenzeho rero, ubu tumaze gutsindishirizwa namaraso ye, 
tuzakizwa uburakari binyuze muri we. Abaroma 5: 9 


Igikombe cy'umugisha duha umugisha, ntabwo ari ugusangira 
amaraso ya Kristo? Umugati tumena, ntabwo ari ugusangira 
umubiri wa Kristo? 1 Abakorinto 10:16 


Amaze gufata ubwo buryo, afata igikombe, amaze kurya, 
avuga ati: "Iki gikombe ni isezerano rishya mu maraso yanjye: 
ibi murabikora, nk'uko mubinywa, banyibuka." Kuko igihe 
cyose urya uyu mugati, ukanywa iki gikombe, uba werekana 


urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Niyo mpamvu 
umuntu wese uzarya uyu mugati, akanywa iki gikombe cya 
Nyagasani, bidakwiye, azaryozwa umubiri n'amaraso 
by'Uwiteka. 1 Abakorinto 11: 25-27 


Amaze kuduteganya mbere yo kurera abana na Yesu Kristo 
kuri we, akurikije umunezero mwiza w'ubushake bwe, Kugira 
ngo dushimire icyubahiro cy'ubuntu bwe, aho yatwemereye 
mu bakundwa. Muri twe dufite gucungurwa binyuze 
mumaraso ye, kubabarirwa ibyaha, ukurikije ubutunzi 
bwubuntu bwe; Abefeso 1: 5-7 


Ariko ubu muri Kristo Yesu mwebwe rimwe na rimwe mwari 
kure mwegerejwe n'amaraso ya Kristo. Abefeso 2:13 


Gushimira Data, waduteye guhura ngo dusangire umurage 
w'abatagatifu mu mucyo: Ninde wadukuye mu mbaraga 
zumwijima, akaduhindura mu bwami bw'Umwana we 
yakundaga: Muri twe twacunguwe. binyuze mu maraso ye, 
ndetse no kubabarirwa ibyaha: Abakolosayi 1: 12-14 


Kandi, amaze kugira amahoro binyuze mumaraso yumusaraba 
we, kugirango yiyunge byose kuri we; na we, ndavuga, niba 
ari ibintu byo ku isi, cyangwa ibintu byo mu ijuru. 
Abakolosayi 1:20 


Kubera iyo mpamvu, kubera ko abana basangiye inyama 
n'amaraso, na we ubwe yabigizemo uruhare; kugirango 
binyuze mu rupfu ashobore kumurimbura ufite imbaraga 
zurupfu, ni ukuvuga satani; Abaheburayo 2:14 


Abaheburayo 9 

1 Noneho mubyukuri isezerano rya mbere ryari rifite 
amategeko yumurimo wImana, nubuturo bwera bwisi. 

2 Kuberako hariho ihema. iyambere, aho yari yomuri buji, 
nameza, hamwe numugati; ryitwa ahera. 

3 Kandi nyuma yumwenda wa kabiri, ihema ryitwa Ahera 
cyane muri bose; 

4 Ryari rifite isanduku ya zahabu, n'isanduku y'isezerano 
yometseho zahabu, aho inkono ya zahabu yari ifite manu, 
n'inkoni ya Aroni imera, n'ameza y'isezerano; 

5 Kandi hejuru yacyo abakerubi b'icyubahiro batwikiriye 
imbabazi; muribyo ntidushobora kuvuga byumwihariko. 

6 Igihe ibyo bintu byategurwaga gutya, abatambyi bahoraga 
bajya mu ihema rya mbere, basohoza umurimo w'Imana. 

7 Ariko mu wa kabiri, umutambyi mukuru wenyine wenyine 
rimwe mu mwaka, nta maraso yamwitangiye, n'amakosa 
y'abantu: 

8 Umwuka Wera ibi bisobanura, ko inzira igana ahera cyane 
itaragaragaye, mugihe ihema rya mbere ryari rihagaze: 

9 Ni ikihe gishushanyo cyariho icyo gihe, cyatangwaga 
impano n'ibitambo, bidashobora gutuma ukora umurimo 
utunganye, bijyanye n'umutimanama; 

10 Byari bihagaze gusa mu nyama n'ibinyobwa, no gukaraba 
bitandukanye, n'amategeko ya kamere, babishyizeho kugeza 
igihe cyo kuvugurura. 

11 Ariko Kristo abaye umutambyi mukuru w'ibintu byiza 
bizaza, akoresheje ihema rinini kandi ritunganye, ridakozwe 
n'amaboko, ni ukuvuga atari muri iyi nyubako; 

12 Ntabwo ari amaraso y'ihene n'inyana, ahubwo yinjiye mu 
maraso ye rimwe yinjira mu buturo bwera, atubonera incungu 
idashira. 

13 Kuberako amaraso y'ibimasa n'ihene, n'ivu ry'inyana 
riminjagira ibihumanye, ryera kugira ngo umubiri weze: 

Ni kangahe amaraso ya Kristo, we, binyuze mu Mwuka 
w'iteka yitanze atagira ikibanza ku Mana, azahanagura 


umutimanama wawe mu mirimo yapfuye kugira ngo ukorere 
Imana nzima? 

15 Kubera iyo mpamvu rero ni umuhuza w'isezerano rishya, 
ko binyuze mu rupfu, kugira ngo gucungurwa ibicumuro byari 
mu isezerano rya mbere, abitwa bashobora guhabwa isezerano 
ry'umurage w'iteka. 

16 Kuberako aho isezerano riri, hagomba no kubaho urupfu 
rwumurage. 

17 Kuberako isezerano rifite imbaraga abantu bamaze gupfa: 
bitabaye ibyo nta mbaraga namba mugihe uwasezeranye ari 
muzima. 

18 Aho rero, nta sezerano rya mbere ryeguriwe nta maraso. 

19 Kuko Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose 
nk'uko amategeko abiteganya, afata amaraso y'inyana n'ihene, 
akoresheje amazi, ubwoya bw'umutuku, na hysopi, aminjagira 
igitabo, n'abantu bose, 

20 Vuga uti: Aya ni yo maraso y'isezerano Imana yagutegetse. 
21 Byongeye kandi, yamijagiye amaraso mu ihema, 
n'ibikoresho byose by'umurimo. 

22 Kandi ibintu hafi ya byose bigengwa n'amategeko 
yatunganijwe n'amaraso; kandi nta kumena amaraso ntabwo 
ari kubabarirwa. 

23 Byari ngombwa rero ko imiterere y'ibintu byo mwijuru 
igomba kwezwa hamwe; ariko ibintu byo mwijuru ubwabyo 
nibitambo byiza kurenza ibi. 

24 Kuberako Kristo atinjiye ahantu hera hakozwe n'amaboko, 
ayo akaba ari ishusho y'ukuri; ariko mwijuru ubwaryo, none 
kugirango tugaragare imbere yImana kubwacu: 

25 Kandi nyamara ko agomba kwitanga kenshi, nkuko 
umutambyi mukuru yinjira ahantu hera buri mwaka afite 
amaraso yabandi; 

26 Kuri icyo gihe, agomba kuba yarababajwe kuva isi 
yaremwa, ariko noneho isi y'imperuka imaze kugaragara ko 
yakuyeho icyaha kubitambo bye. 

27 Nkuko byagenwe n'abantu rimwe gupfa, ariko nyuma 
y'urubanza: 

28 Kristo rero yigeze gutangwa ngo yikoreze ibyaha bya 
benshi; kandi abamushaka azagaragara ubugira kabiri nta 
cyaha agakiza. 


Erega ntibishoboka ko amaraso y'ibimasa n'ihene agomba 
gukuraho ibyaha. Abaheburayo 10:4 


Kugira rero bavandimwe, gushira amanga kwinjira mu cyera 
n'amaraso ya Yesu, Abaheburayo 10:19 


Tuvuge ko ibihano bingana iki, uzibwire ko abikwiriye, 
wakandagiye munsi yUmwana w'Imana, kandi akaba 
yarabaze amaraso y'isezerano, aho yiyejejwe, ikintu 
kidahumanye, kandi akaba yarakoze nubwo yakoreye 
Umwuka. y'ubuntu? Abaheburayo 10:29 


Binyuze mu kwizera yakomeje Pasika, no kuminjagira 
amaraso, kugira ngo uwatsembye imfura atabakoraho. 
Abaheburayo 11:28 


Ntabwo mwigeze murwanya amaraso, muharanira kurwanya 
icyaha. Abaheburayo 12:4 


Kandi kuri Yesu umuhuza w'isezerano rishya, n'amaraso yo 
kuminjagira, avuga ibintu byiza kuruta ibya Abeli. 
Abaheburayo 12:24 


Erega imirambo y'izo nyamaswa, amaraso yazanwe ahera 
n'umutambyi mukuru kubera icyaha, yatwitswe nta nkambi. 


Ni yo mpamvu Yesu na we, kugira ngo yeza abantu n'amaraso 
ye, yababajwe adafite irembo. Abaheburayo 13: 11-12 


Noneho Imana y'amahoro, yazuye mu bapfuye Umwami wacu 
Yesu, uwo mwungeri ukomeye w'intama, binyuze mu maraso 
y'isezerano ridashira, Ukugire intungane mu mirimo yose 
myiza yo gukora ubushake bwayo, ukorera muri wowe 
ibishimisha. imbere ye, binyuze muri Yesu Kristo; Nihawe 
icyubahiro iteka ryose. Amen. Abaheburayo 13: 20-21 


Tora ukurikije kumenya Imana Data mbere, kubwo kwezwa 
n'Umwuka, kumvira no kuminjagira amaraso ya Yesu Kristo: 
Ubuntu, amahoro, bigwire. 1 Petero 1: 2 


Nkuko mubizi ko mutacunguwe nibintu byononekaye, nka 
feza na zahabu, mubiganiro byanyu byubusa byakiriwe na 
gakondo ya ba sogokuruza; Ariko n'amaraso y'agaciro ya 
Kristo, nk'umwana w'intama utagira inenge kandi utagira 
inenge: 1 Petero 1: 18-19 


Ariko niba tugenda mu mucyo, nkuko ari mu mucyo, 
dusabana hagati yacu, kandi amaraso ya Yesu Kristo Umwana 
we atwezaho ibyaha byose. 1Yohana 1: 7 


Uyu niwe wazanywe n'amazi n'amaraso, ndetse na Yesu 
Kristo; ntabwo ari amazi gusa, ahubwo n'amazi n'amaraso. 
Kandi Umwuka ni we ubihamya, kuko Umwuka ari ukuri. 
Kuberako hariho bitatu byandika mwijuru, Data, Ijambo, na 
Roho Mutagatifu: kandi bitatu ni bimwe. Kandi hariho batatu 
bahamya isi, Umwuka, n'amazi, n'amaraso: kandi aba batatu 
bahuriza hamwe. Niba twakiriye ubuhamya bw'abantu, 
ubuhamya bw'Imana burakomeye: kuko ubu ari bwo buhamya 
bw'Imana yatanze ku Mwana wayo. 1Yohana 5: 6-9 


Kandi bivuye kuri Yesu Kristo, umuhamya wizerwa, akaba 
n'umuhungu wa mbere mu bapfuye, n'umutware w'abami b'isi. 
Uwadukunze, akatwoza ibyaha byacu mu maraso ye, 
akatugira abami n'abatambyi ku Mana na Se; Icyubahiro kibe 
icy'ubutware iteka ryose. Amen. Ibyahishuwe 1: 5-6 


Baririmba indirimbo nshya, bavuga bati: "Ukwiriye gufata 
igitabo, no gufungura kashe yacyo, kuko wiciwe, 
ukaducungurira Imana n'amaraso yawe mu moko yose, mu 
ndimi zose, n'abantu bose, kandi igihugu; Ibyahishuwe 5: 9 


Ndamubwira nti: Databuja, urabizi. Arambwira ati: "Abo ni 
bo bavuye mu makuba akomeye, bamesa imyenda yabo, 
babagira umweru mu maraso ya Ntama." Ibyahishuwe 7:14 


Bamutsinda amaraso ya Ntama, n'ijambo ry'ubuhamya bwabo; 
kandi ntibakunze ubuzima bwabo kugeza gupfa. Ibyahishuwe 
12:11 


Nabonye ijuru ryakinguye, mbona ifarashi yera; kandi 
uwamwicaraga yitwaga Umwizerwa n'Ukuri, kandi mu 
butabera, acira urubanza kandi akarwana. Amaso ye yari 
nk'umuriro ugurumana, kandi ku mutwe we hari amakamba 
menshi; kandi yari afite izina ryanditse, nta muntu wabimenye, 
ariko we ubwe. Kandi yari yambaye ikositimu yamenetse mu 
maraso, kandi izina rye ryitwa Ijambo ry'Imana. Ingabo zari 
mwijuru zimukurikira ku mafarashi yera, yambaye imyenda 
myiza, yera kandi yera. Ibyahishuwe 19: 11-14 


Reka turebe dushikamye kumaraso ya Kristo, turebe uburyo 
amaraso ye afite agaciro imbere yimana: yamenetse 


kubwagakiza kacu, yabonye ubuntu bwo kwihana kwisi yose. 
Ibaruwa ya 1 ya Clement yandikiwe Abakorinto 4: 5 


Bamuha ikindi kimenyetso: ko agomba kumanika mu nzu ye 
umugozi utukura; kuboha, kubwamaraso yUmwami wacu, 
hagomba gucungurwa kubantu bose bizera kandi bizeye 
Imana. Urabona, bakundwa, burya nta kwizera kwariho gusa, 
ahubwo n'ubuhanuzi no muri uyu mugore. Ibaruwa ya 1 ya 
Clement yandikiwe Abakorinto 6:10 


Reka twubahe Umwami wacu Yesu Kristo amaraso yaduhaye. 
Ibaruwa ya 1 ya Kelementi ku Bakorinto 10: 6 


Binyuze mu buntu, Uwiteka yifatanije natwe kuri we; mu gihe 
urukundo yatugiriye, Umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye 
amaraso ye ku bushake bw'Imana; umubiri we ku bw'umubiri 
wacu; roho ye, kubugingo bwacu. Ibaruwa ya 1 ya Kelementi 
ku Bakorinto 21:7 


Kubera iyo mpamvu, Umwami wacu yemeye gutanga umubiri 
we kurimbuka, kugirango tubabarirwe ibyaha byacu; ni 
ukuvuga, kuminjagira amaraso ye. Kuberako ibyanditswe 
bivuga biti: Yakomeretse kubera ibicumuro byacu, 
yakomeretse kubera ibicumuro byacu, n'amaraso ye turakira. 
Yajyanywe nk'umwana w'intama kugira ngo abicwe, kandi 
nk'intama mbere yo kogoshesha abavuga, bityo ntiyakingura 
umunwa. Ibaruwa rusange ya Barinaba 4: 1,3 


Nigute kuba abayoboke b'Imana, kandi mukabyutsa amaraso 
ya Kristo mwarangije neza umurimo wari uhuriweho nawe. 
Ibaruwa ya Ignatiyo yandikiye Abanyefeso 1: 3 


Ignatius, nanone witwa Theophorus, ku rusengero rwera ruri i 
Tralles muri Aziya: ukundwa n'Imana Data wa Yesu Kristo, 
watowe kandi ukwiye Imana, ufite amahoro binyuze mu 
mubiri n'amaraso, n'ishyaka rya Yesu Kristo ibyiringiro byacu, 
mu muzuko uri kumwe na we: nanjye ndamuramutsa byuzuye, 
nkomeza imico y'intumwa, mbifuriza umunezero n'ibyishimo 
byose. Ibaruwa ya Ignatius yandikiwe Trallians 1: 1 


Ni yo mpamvu wambara ubugwaneza, wihindure mu kwizera, 
ni ukuvuga umubiri wa Nyagasani; no mu buntu, ni ukuvuga 
amaraso ya Yesu Kristo. Ibaruwa ya Ignatius yandikiwe 
Trallians 2: 7 


Ndashaka umugati w'Imana ari umubiri wa Yesu Kristo, 
urubyaro rwa Dawidi; kandi ikinyobwa nifuza cyane ni 
amaraso ye, urukundo rudashobora kubora. Ibaruwa ya 
Ignatiyo yandikiye Abaroma 3: 5 


Ignatius, nanone witwa Theophorus, ku rusengero rw'Imana 
Data, n'Umwami wacu Yesu Kristo, uri i Philadelphiya muri 
Aziya; cyabonye imbabazi, gishyirwa mu bwumvikane 
bw'Imana, kandi tunezezwa iteka n'ishyaka ry'Umwami wacu, 
kandi kigasohozwa n'imbabazi zose binyuze mu izuka rye: 
Nanjye ndasuhuza mu maraso ya Yesu Kristo, ariryo rihoraho 
kandi ridahumanye. umunezero; cyane cyane niba bunze 
ubumwe na musenyeri, na presbyiteri bari kumwe na we, 
n'abadiyakoni bashyizweho bakurikije ibitekerezo bya Yesu 
Kristo; uwo yatuye akurikije ubushake bwe, ashikamye ku 
bw'Umwuka Wera we, kuko hariho umubiri umwe gusa 
w'Umwami wacu Yesu Kristo; n'igikombe kimwe mubumwe 
bwamaraso ye; igicaniro kimwe; Ibaruwa ya Ignatiyo 
yandikiye Philadelphiya 1: 1,11 


Erega nabonye ko utuye mu kwizera kutimukanwa, nkaho 
watewe imisumari ku musaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, 
haba mu mubiri no mu mwuka; kandi byemezwa mu rukundo 
binyuze mu maraso ya Kristo; kwemezwa byimazeyo nibintu 
bifitanye isano n'Umwami wacu. Ibaruwa ya Ignatiyo 
yandikiwe Abasimariya 1: 3 


Ntihakagire umuntu wibeshya; ibintu byose biri mwijuru 
hamwe nabamarayika bicyubahiro, nabatware, byaba 
bigaragara cyangwa bitagaragara, niba batemera amaraso ya 
Kristo, bazabaciraho iteka. Ibaruwa ya Ignatiyo yandikiwe 
Abasimariya 2:12 


Ndasuhuza musenyeri wawe ukwiye cyane, hamwe na 
presbyteri yawe wubahwa; n'abadiyakoni bawe, bakozi 
dukorana; kandi mwese muri rusange, na buri wese 
byumwihariko, mwizina rya Yesu kristo, no mumubiri we 
namaraso; mu ishyaka rye n'izuka rye haba mu mubiri no mu 
mwuka; no mu bumwe bw'Imana hamwe nawe. Ibaruwa ya 
Ignatiyo yandikiwe Abasimariya 3:22 


Ni bande ibintu byose bigengwa, haba mu ijuru, no mu isi; 
ibinyabuzima byose bizasenga; Uzaza kuba umucamanza 
w'abapfuye n'abapfuye: amaraso yabo Imana izasaba 
abayizera. Ibaruwa ya Polyikarike yandikiwe Abafilipi 1: 7 


Ariko abatubahiriza amategeko ye, bahunga ubuzima bwabo, 
kandi ni abanzi bayo. Kandi abatakurikiza amategeko ye, 
bazitanga kugeza ku rupfu, kandi bose bazacumura ku maraso 
ye. Igitabo cya gatatu cya Herumasi 10:13 


Batekereje rero hamwe niba bagiye kandi bakereka Pilato ibyo 
bintu. Mugihe bakibitekerezaho, ijuru ryongeye kugaragara 
gukingura, umuntu runaka amanuka yinjira mu mva. 
Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe na we 
babibonye, bihutira kujya kwa Pilato, basiga imva bareba, 
batangaza ibyo babonye byose, bababaye cyane baravuga bati: 
"Mu byukuri yari Umwana wa Mana. Pilato aramusubiza ati: 
"Ndi umwere mu maraso y'Umwana w'Imana, ariko ni wowe 
wabigennye." Bose baramwegera, baramwinginga, 
bamwinginga ngo  ategeke umutware w'abasirikare 
n'abasirikare kutagira icyo bavuga ku byo babonye: Bavuga 
ko ari byiza, kugira ngo duhanwe n'icyaha gikomeye imbere 
y'Imana, kandi kutagwa mu maboko y'Abayahudi no guterwa 
amabuye. Pilato rero ategeka umutware w'abasirikare 
n'abasirikare kutagira icyo bavuga. Ivanjili Yatakaye Nkuko 
Petero 1:11 


Hanyuma haza Ijambo ry'Imana kuri Adamu, aramubwira ati: 
"Adamu, nkuko wamennye amaraso yawe, nanjye nzamena 
amaraso yanjye igihe nzaba umubiri w'urubyaro rwawe; kandi 
nk'uko wapfuye, Adamu, nanjye nzapfa. Nkuko wubatse 
igicaniro, nanjye nzakubera igicaniro ku isi; kandi nk'uko 
watanze amaraso yawe kuri yo, nanjye nzatanga amaraso 
yanjye ku gicaniro cyo ku isi. Kandi nkuko wareze imbabazi 
binyuze muri ayo maraso, nanjye nzahindura amaraso yanjye 
imbabazi z'ibyaha, kandi mpanagure ibicumuro byayo. Igitabo 
cya mbere cya Adamu na Eva 24: 4-5 


Kandi, na none, kubijyanye n'amazi y'ubuzima ushaka, 
ntabwo azaguha uyumunsi; ariko umunsi nzamena amaraso 
yanjye mumutwe wawe mugihugu cya Golgota. Erega 
amaraso yanjye azakubera Amazi yubugingo, icyo gihe, 
ntabwo ari wowe wenyine, ahubwo ni urubyaro rwawe rwose 
bazanyizera; ko ari bo kuruhuka ubuziraherezo. Igitabo cya 
mbere cya Adamu na Eva 42: 7-8 


Imana ibwira Adamu cyane iti: Niko bizambaho kuri njye, ku 
isi, igihe nzatoborwa kandi amaraso atemba amaraso n'amazi 
ava mu ruhande rwanjye, nkanyura hejuru y'umubiri wanjye, 
ari cyo gitambo cy'ukuri; kandi izatambirwa ku gicaniro 
nk'ituro ryiza. Igitabo cya mbere cya Adamu na Eva 69: 6 


Igorofa yose yubatswe amabuye kandi iramanuka ijya 
ahabigenewe, kugira ngo amazi atangwe kugira ngo ameshe 
amaraso y'ibitambo, kuko inyamaswa ibihumbi n'ibihumbi 
zitambirwa aho ku munsi mukuru. Hano harafungura amazi 
menshi munsi yurutambiro rutagaragara kuri bose usibye 
abitabira umurimo, kuburyo amaraso yose yibitambo 
yakusanyirijwe hamwe cyane yogejwe mugihe cyo 
guhumbya. . Ibaruwa ya Aristeas 4: 12,17 


Kandi abo bagabo rero, bamaze kweza ku bw'Imana, 
ntibabonye icyubahiro gusa, ahubwo banabonye icyubahiro ko 
binyuze muri bo umwanzi atagifite imbaraga ku baturage bacu, 
kandi umunyagitugu yarahanwe, kandi igihugu cyacu cyezwa, 
kugira nkuko byabaye incungu y'ibyaha by'igihugu cyacu; 
kandi binyuze mumaraso yabakiranutsi no gutanga impfu 
zabo, Providence yimana yarokoye Isiraheli ko mbere 
yasabiwe ikibi. Igitabo cya kane cya Makabe 8:15 


